vJcw 4S 5. 
GALARNAD, 


NEU 





y 


. GAN O GOFFADWRIAETH 


WRAIG DDUWIOL, 


LM, 


o 


BETHANIA, YN ABERTEIFI. 





A GYFANSODDWYD 
GAN BENJAMIN DAVIES, 


Ô | Penalli-Pont-Se ly». 





CAERFYRDDIN: 


| i 4rgraphwyd gan Jonathan Harris, Porth-Tywyll--1812, 
a. |. [PRIS DWY GEKNIOG):. 


ML cib Ud a ud SN y 








; Marwnad, &c. 
R y nawfed dydd o Fedi 
Clywais newydd chwerw blin, 
Berodd i mi golli dagrau 
Wylo llawer wrthyf f? hun; 


 €lywed wnes am un o'r teulu 


to 


cg 


Ho 


Aeth trwy angeu maes o'r byd, ' 
Hwn a dynodd codwm Eden 
Ar ddynoliaeth oll i gyd. 
Deddfsydd wedi gosod unwaith 
I holl Israel Duw i gyd, 
Fyned trwy yr hen Iorddonen 
I wlad Canaan dawel glud; 
Ond dau ddihangodd o'r dyfnderoedd 
I deyrnasu uwch y rhôd, 
Enoc ac Elias ffyddlon 
Na ddarfu'nt gwrdd âg angeu erioed. 
Deuwch holl drigolion daear 
I ryfeddu hyn 1 gyd, 
Na rydd angeu un arbediad 
I wrthddrychau'r pwrcas drud; “ 
Mwy ne'r annuwiolion pennaf 
Sydd gydâ'r diafol ar y ma's, 
T7eio rhwydo a gorchfygu 
Temtio etifeddion gras. 
Clywed geiriau 'rwyf yn aml 
Am y dychryn Frenin hwn, 
Fel pe b'ai e'n dod o wagle, 
Ai artrefle ef ni*s gwn ; 


_ Ondmidd'wedaf wrthych eiriau 


Weddai gael rhyw syndôd mawr; 
I fod angeu yn mhob pabell 
Sy'n preswylio ar y llawr, 








wo 


o 


; 3 
Caru angeu 'rym ni beunydd* 
Ai gofleidio ddydd a nos, 
Fel tegan gwerthfawr yn ein mynwes : 
Hyd nes rhyddin” farwol lo's; 
Dyma'r pryd y cawn ni weled 
I fod angeu'n chwerw iawn, 
Er ein bod ni oll wrth natur 
Yn ei garu hyd brydnawn. 
Hen gongcwerwr ydyw angeu 
Nid un newydd dd'od i'r byd, 
"Safodd neb o'r cewri cryfion, 
Fe orchfygodd *rheiny i gyd; 
Trown ein golwg at Manasse 
Samson hynod yn ei ddydd, 
Llawer hefyd galÌ'swn enwi 
Amynt cariodd angeu'r dydd, 
Pan bwy'n meddwl yn ddifrifol 
Am weithredoedd Brenin braw, 
Peri mae i mi arswydo 
Wrth feddwl myned tan ei law; 
Dyma'r llaw fydd yn gweithredu 
Mewn creulondeb mawr rhyw bryd, 
' Pan y byddo'n datod clymmau | 
Rhwng fy nghorph a'm henaid drud, 
'Nawr mi drôf fy ngolwg bellach 
_ _ At y gwrthddrych berodd im” 
Dreiddio'r meddwl i fyfyrio 
Ar weithredoedd angeu llym ; 
ELrzaA Evans oedd ei henw 
Yn Llwyn-grawys bu hi'n byw, 
Yn A)erteift roedd hi'n aelod, 


Yno'n arddel Iesu gwiw. 
* Sef pechod, yr hwn yw colyn angeu. 








4 
9 Hi ddecht€uodd yn yboreu 
Blygu i ordinhadau'r ty, 
Ynyr anial bu hi'n teithio 
Hir flynyddau gydâ'r llu ; 
Yfed dyfroedd mara lawer, ; 
Cael dail surion gydâ'r Oen, 
Nawr mae'n gwledda;ar ddanteithion 
Mewn trigfannau heb ddim poen, 
10 Un ar hugain oedd ei hoedran 
Pan y. darfti daro ma's, 
I ryfela yny frwydr 
O ochr Duw maddeuol ras; 
Gwisgo (yfreu Brenin Sion i 
A'i i harfau” n gyson wrth: ei chlin, 
Gan annog eraill yn y fyddin 
Fod yn ffyddlon bob yr un. 
11 Un oedd hi a fu mêwn ryfel 
Tra fu'n teithio'r anial fyd, 
Bu flynyddau yn anhlith crechanau, 
A'i gwisg er hyn oedd lân o hyd ; 
Milwrio ?roedd a'i harfâu'n loywion,. 
_ .Nesdaeth trwy'r afôn ir Ganaan râd, 
Er cymmaint ydoedd ei gelynion 
 .Hi gâs y gongcwest trwy rym y gwa'd. 
19 Hefyd byw mewn galarnadau 
— Pan oedd yma dani y groes, 
Llawenhau arun dmserau, 
Wrth gofio am ei; Angeu loes; 
Yr oedd hi'n cyfrifyr holl groesau 
Fel rhyw fraint ardderchog iawn, 
Er mwyn Iesu fu'n dyoeddef. 
Ar Golgotha un prydnawn. 








“ 


13 ?Nawi rwy'n meddwl yn ddifrifol, 
Am fawr ragoroldeb hon, 
Ni ollyngaf o honi yn angof 
Tra bwy” n. eithio dacar gron; 
Roedd hi'n amlwg'i i ni:weled 
Mae uii o'r prenau byw oedd hi, 
Ffrwythau ydoedd arni'n tyfu, 
I debygoli'r Iesu'ou. 
14 Er1zaw Evans; mamaeth dduwiol 
Ydoedd hon ynmnheulu'r Tad, 
Ei llef hi ydoedd yn wastadol; 
Am godi delwsanctaiddhad; 
Mynych i iawn y:d'wedai^n sobr 
Am sancteiddrwydd yn y ty, 
Byw yn dduwiol a chreiy ddol, 
Pan oedd yma gydâ ni. 
15 Dywedai'n hynod wrth bregethwyr, 
Âm gofio'u tirion Athro mwyn, 
Porthi'r praidd; bugeilio'r defaid, 
Curo'r bleiddiaid, a chadw'r wyn; 
A dal imaes y wisg ddiwniad 
Gas ei gorphen un prydnawn, 
Gan y Meichiau fu'n dyodde' 
Wrth dalu'r ammod yno'n llawn, 
16 O! mor felus roedd hi'n siarad, 
Am weithredoedd dwyfol râs, 
Pan yr oedd hi dan y loeson, 
Dwylo oerion angeu glâs; 
Yno dwedai yn'ardderchog 
Wrth ei ff; yndiau oedd ger bron, 
Bod hi wedi nabod Ceidwad 
F'ddal ei phen hi uwchy don. 





6 


17 Oed ein Prynwr pan orphenodd 
Ei thaith ar wyneb daear lâs, 
Ydoedd mil ac wyth cant hefyd 
Pan yraeth o'r corph i ma's, 
A deg hefyd o flynyddau h 
Î wneud y swm a'r cyfri'n llawn, 
Pan y treiddiodd trwy' r ehangder, 
I'r wlad i ganu'n beraidd iawn. 
18 Tri.ugain mlynedd lawn a phedair 
Bu hi yn y byd yn byw, 
Pedwar deg a thair o hynny 
Gwnaeth arddeliad teg o Dduw ; 
Fel Duw graslawn a thrugarog 
Duw maddeugar yn y gwa'd, 
Yr hwn sy'n codi myrdd 1 ifynu. 
Yn yr iechydwriaeth rad. 
19 Llawer ganodd yn y dyfnder, 
Wrth drafaelu*r dyffryn du, 
Rhosydd Moab a dyffryn Baca, 
Pan ?roedd yma gydâ ni; 
Gwaed ^i Hanwylyd oedd y wn 
Ei chaniadau hi o hyd, 
Am y gwaed y mae.hi'n canu 
Nawr o fewn trag'wyddol fyd. 
20 Os^dych am wybod b'lemae'n gorwedd, 
O ran ei chorph mewn gwely Py 
Yn Z)enezer mewn lle oeredd 
Hyd fore'r adgyfodiad ddydd; 
Dymo'r boreu y treigla'r meini 
Wrth waith Iesu'n dod i'w hol, 
Beddau'n rhoddii fynu'r meirw, 
Heb fedru mwy eu dal sg n ol, 












7 
* 91 Boreu pwysig fydd y boreu 
Pan y delo'r Udgorn clir, 
I roddi bloedd nes byddo'r meirw 
Yn deífroi trwy fôr a thir; 
Dyma'r boreu caiff myrddiynau 
a Ddihuno areu newydd wedd, 
Byw'n gyffelyb i*w Hanwylyd 
Mewn gwlad yr ochr draw i'r bedd. 
: 99 Nawr mi goda' ngolwg fynu 
Pr trigfanau 'rwyt ti'n byw, 
Mewn sel dduwiol, gwresog gariad, 
_ Wedi'th wisgo â delw Duw; 
Ti fedri ddweud yn awr yn glirach 
Am y Drindod mawr yn un, 
Draw yn foreu yn yr arfaeth, 
Yn trefnu ffordd i achub dyn. 
93 Hefyd gwel'd y brynedigaeth 
Wedi chwblhau yn rhad, 
Gwel'd y Prynwr, gwel'd y Talwr, 
'N eistedd ar ddeheulaw'r Tad; 
Gwel'd y ddeddf yn anrhydeddus, 
Heb allu mwy i ofyn iawn, 
Gwel'd cyfiawnder yn dysgleirio, 
Wedi cael ei dalu yn llawn. 





































Gwirionedd hefyd yn cadw ei le, 
AÂ gwel'd myrdd e blant caethiwed, 
Yn rbyddion,yn Nghaersalem dre” ; 
Byw yn ngoleu'r Haul sy'n para, 
Haul a hoeliwyd ar y gro's, 
Haul a drodd yr haul naturiol, 
Ganolddydd yn dywyll nos. 














. 24 Gwel'd sancteiddrwydd dan ei goron, 








ba ì 
MA NS 








9 
95 ELIZA Evas tì ffarwefaist 
A*th gyfeillion dan y nen, 
Gan obeithio y ca'et eu gweled 
l gyd yr-ochr draw i'r llen ; 
I gyd-foli âg angylion | 
Cerubiaid a Seraphiaid pur, “ŴR 
Gan waeddi “* Iddo ef a'n prynodd, 
Wrth ddyoddef hoelion dur.” 
26 Dywedim”pa olwg hyfrvd, 
Wyt ti'n weld ar Frenin hedd, 
Fel.oen yn sefyll ar yr orsedd, | 
Tithau'n syllu ar ei wedd ; | 
A. wel di'r archoll yn eì ystlys, 
Hefyd. tyllau'r hoelion dur, 
Yn ei draed ac yn êi ddwylo, 
Fel pan roedd ef dan y cur? 
97 Er fod 'L1ZA EvANs«dduwiol;, 
Wedi hedeg tu a'r ne”, 
Clodi Ddwwam godifynu, ' 
Ei lranwyl ferched yn:ei llei 
O oesi oes fe welir perlau, - 
Coron Iesu'n dod i'r lan, 
O ddyfnderoedd yr anialwch, : 
I Gaersalem yn, y man. 


mu GMA GE BN 


28 .Mae rhyw dynfa yn fy enaid, 


Am ddod adreu at y côr, ŷ 
O wlad y pair a'r holl gystuddiau, 

I gael nofioyn y môr; | 
Cariad Drindod, imôr o syndod, 

Fyddi drag'wyddoldebmaith, 
Byth fe fydd heb A/ymio'i ddyfnder, 

Ei hyd, na'i led, na'i uchder *chwaith. 

DIWEDD. |; 





